વિક્રમ સારાભાઈ 
( ઈ. સ .૧૯૧૨ -૧૯૭૧) 


અરવિંદ ગુપ્તા 


| 


| અનુ : હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાન લેખક તેમ જ વિજ્ઞાન પ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના 
પુસ્તક Bright Spark માં રજૂ થયેલ પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક અને ભારતીય 
અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા ડો . વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈની લઘુ આત્મકથાનો 
ભાવાનુવાદ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલમાં જ ભારતે પ્રક્ષેપિત કરેલ ચંદ્રયાન - ૨ 
અંતરિક્ષ યાન જે એક ઓર્બિટર, એક લેંડર અને એક રોવર ધરાવતા ત્રણ 
ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું, તેમાં લેંડરનું નામ વિક્રમ સારાભાઈના નામ ઉપરથી 
વિક્રમ રાખવામાં આવ્યું, કારણ કે તેઓ ભારતીય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમોના 
સંસ્થાપક હતા. 
| Indian National Science Academy (INSA), નવીદિલ્હીના પ્રાધ્યાપક 
એમ. વિજયન આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્ત્રોત્ર રહ્યા તેમ જ ખ્યાતનામ ખગોળ 
વિજ્ઞાની પ્રા . જયંત નારળીકર સહિત પ્રા . માધવ ગાડગીલ તેમ જ પ્રા . ટી . 
પદ્મનાભન આ પુસ્તકની સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો 
સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો બાળકો માટે ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોનો પરિચય થાય એવું 
તેમનું સંક્ષિપ્તમાં ચરિત્ર આલેખતું, સંપૂર્ણ રીતે સરળ ભાષા તેમ જ સારી 
એવી સચિત્ર માહિતીઓ ધરાવતું પુસ્તક પ્રગટ કરવું. 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમ 
જ સંશોધકોના જીવનનો લઘુ પરિચય તેમ જ તેઓએ મેળવેલી સિદ્ધિઓ 

અને તેમનાં યોગદાનોને રજૂ કર્યા છે. આ કામમાં તેમને સાથ મળ્યો ડો . કરેન 
60 - નવનીત સમર્પણ • ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ 


હેયડોકનો, જેમણે આ પુસ્તકની ડિઝાઈન તૈયાર કરી તેમ જ તેમાં વપરાય તેવાં 
ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એક સાથે પ્રગટ થયું 
અને પછી સમયાંતરે ગુજરાતી ભાષા સિવાય ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં 
પણ અનુવાદ પામ્યું, અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી પહોંચ્યું. 
| શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાને ૨૦૧૮ના પ્રજાસત્તાક દિવસે નાગરિક સન્માન 
પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા. આ એવોર્ડ તેમને તેમના Toy From Trash 
પ્રોજેક્ટ માટે તેમ જ તેમણેવિજ્ઞાનના શિક્ષણમાં કરેલ અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે 
એનાયત થયો. 
- પ્રસ્તુત ભાવાનુવાદિત લેખના માધ્યમથી શ્રી અરવિંદ ગુપ્તા જેવા વિજ્ઞાન 
પ્રચારકે લખેલ આ પુસ્તકના લેખવિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા ગુજરાતી વાચકો 
સુધી પણ પહોંચે તે માટેનો નમ્ર પ્રયાસ છે. 
- શ્રી હેમંત સોલંકી, સિઉલ- સાઉથ કોરિયા, ઈ- મેઈલ : shm8324 @ gmail.com 


? 


છે 


કિશોરાવસ્થામાં વિક્રમ સારાભાઈને સંશોધનપત્રો લખશે તે માનવું થોડું 
સાઈક્લિંગની કેટલીક કરામતો કરવી અઘરું લાગે. 
ખબ જ પસંદ હતી . સાઈકલને પરતો આવા નોંધપાત્ર જીવનના બીજનાં 
વેગ મળ્યા પછી, તેઓ પોતાના બને વાવેતર ઘણું કરીને તેમના બાળપણના 
હાથ છાતી ઉપર રાખતા અને બન્ને દિવસોમાં થયાં. તેમનો ઉછેર વિલક્ષણ 
પગ હેન્ડલ બાર ઉપર રાખી દેતા. જો કહી શકાય તેવી કેળવણી દ્વારા થયો. 
આગળનો રસ્તો સીધો હોય તો તેઓ વિક્રમ સારાભાઈ એક સમૃદ્ધ ઉદ્યોગપતિ 
પોતાની આંખો બંધ કરીને સાઈકલને 
નાકની દાંડીએ સીધી જવા દેતા જ્યાં 
સુધી તે જઈ શકે. આ બધી કરામતો 
દરમિયાન ગભરાયેલા ઘરના નોકરો 
તેમની પાછળ ભાગતા રહેતા અને 
તેમને સાઈકલ થોભાવવાની વિનંતી 
કરતા. કિશોર વયમાં આવી સાહસિક 
પ્રવૃત્તિઓ કરનાર વ્યક્તિ આગળ 
જઈને બ્રહ્માંડય કિરણો જેવા જટિલ 
વિષય ઉપર ૮૦ જેટલા વિદ્વત્તાપૂર્ણ 

ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ • નવનીત સમર્પણ … 61 


- 


# 


કુટુંબમાં જન્મ્યા. અમદાવાદની પ્રસિદ્ધ સાથે સાથે મહાત્મા ગાંધીની પણ ખૂબ 
કેલિકો કાપડ મિલ તેમના કુટુંબની જ નજીક હતો તેમ જ તેઓ પોતાની 
માલિકીની હતી . ૧૯૨૦ના દસકામાં સામાજિક જવાબદારી નિભાવવા માટે 
જહાજ વડે ભારત પરત ફરતાં તેમના પણ ખૂબ જ જાણીતા હતા. વિક્રમનાં 
પિતા અંબાલાલ અને માતા સરલાએ ફોઈ અનુસૂયાએ અમદાવાદ શહેરમાં 
શિક્ષણ તેમ જ કેળવણી ઉપર મારિયા કાપડની મિલોના સૌપ્રથમ મજર સંઘ 
મોંટેસરીનું ક્રાંતિકારી પુસ્તક વાંચ્યું. ( Trade Union) ની સ્થાપના કરી . 
તેમણે તરત જ પોતાનાં બાળકોને તેમની બહેન મૃદુલા મહાત્મા ગાંધીના 
મોંટેસરી પદ્ધતિથી શિક્ષણ આપવાનું વિચારોથી ખૂબ જ પ્રભાવિત હતી . 
નક્કી કર્યું! પોતાના કુટુંબની ૨૧ તેઓ ભારતના સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
એકરની જમીનમાં તેમણે ખાનગી આગળ પડતો ભાગ લઈ ઘણી વખત 
એવી પ્રાયોગિક મોંટેસરી પદ્ધતિની જેલમાં પણ ગયાં હતાં. 
શાળા શરૂ કરી , જેમાં તેમનાં આઠ શાળાકીય શિક્ષણ પૂરું થયા પછી 
બાળકો શિક્ષણ પામ્યાં. આ બાળકો વિક્રમે અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં 
તેમનાં માતાપિતાની દેખરેખ હેઠળ થોડો વખત અભ્યાસ કર્યો . પણ સ્નાતક 
બ્રિટિશ અને ભારતીય શિક્ષકો દ્વારા થવા પહેલાં જ તેમણે કેમ્બ્રિજ વિશ્વ 
ઘરમાં જ પ્રશિક્ષિત થયાં. જ્યારે વિક્રમ વિદ્યાલયની સેંટ જોન્સ કોલેજમાં 
વસ્તુઓના સમારકામ તેમ જ યાંત્રિક ભણવા માટે ભારત છોડી દીધું. ઈ. સ. 
વસ્તુઓમાં થોડો ઘણો રસ દેખાડવા ૧૯૩૯માં તેમણે પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનની 
લાગ્યા ત્યારે તેમના પિતાએ તેમને શાખામાં કેમ્બ્રિજ વિશ્વ વિદ્યાલયની 
એક સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત કાર્યશાળા પદવી પરીક્ષા ( જે Tripos તરીકે 
( Workshop) ભેટમાં આપી જેમાં ઓળખાય છે) ઉત્તીર્ણ કરી . તે જ 
એક નિરીક્ષક ( Supervisor) ખડે પગે ગાળામાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું 
હાજર રહેતો! આવી બધી અભ્યાસેતર જેના લીધે તેમને ભારત પાછા ફરવાની 
પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત બાળકોને તેમના ઘરે ફરજ પડી . ભારત પાછા ફરી તેઓ 
મુલાકાત લેતી રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થા, બેંગલોરમાં 
જવાહરલાલ નેહરુ અને રુકમિણીદેવી ડોક્ટર સી . વી . રામનના માર્ગદર્શન 
અરન્ટેલ જેવી નામાંકિત વિભતિઓનાં હેઠળ બ્રહ્માંડય કિરણો ( Cosmic 
સાંનિધ્ય અને શિખામણો પણ પ્રાપ્ત Rays) ઉપર સંશોધન કરવા લાગ્યા. 
થતાં. 

બ્રહ્માંડય કિરણોનો અભ્યાસ કરતાં 
સારાભાઈ પરિવાર પૈસાદાર હોવાની કરતાં વિક્રમનું ધ્યાન અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન 


62 • નવનીત સમર્પણ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ 


અને તેની પ્રૌદ્યોગિક પદ્ધતિઓ તરફ પત્ની મૃણાલિની સહસંસ્થાપક હતાં , 
આકર્ષિત થયું. તેમનો આ રસ ત્યાં અમદાવાદ ટેક્સટાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 
સુધી નિષ્ક્રિય પડ્યો રહ્યો જ્યાં સુધી રિસર્ચ એસોસિયેશન ( જે કાપડ ઉપર 
તેમને ભારતીય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમમાં શોધ કરનારી ભારતની સૌપ્રથમ 
મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવવાની તક સાંપડી . સહકારી સંસ્થા હતી ), ઓપરેશન 

પોતાના બેંગલોરના વસવાટ દરમિયાન રિસર્ચ ગ્રુપ ( બજાર ઉપર શોધ કરનારી 
વિક્રમની મુલાકાત ભરતનાટ્યમનાં પ્રખ્યાત ભારતની સૌપ્રથમ સંસ્થા), તેમ જ 
નૃત્યાંગના મૃણાલિની સ્વામિનાથન સાથે ભારતીય પ્રબંધન સંસ્થાન ( The Indian 
થઈ, તે પછી બન્નેએ 
Dહી બનેએ પ્રભુતામાં પગલાં 

Institute of Management)-il 
માંડ્યાં. તેઓ બે બાળકોનાં માતાપિતા સ્થાપના પણ તેમણે જ કરી. આ જ 
બન્યાં - દીકરો કાર્તિકેય અને દીકરી સાથે National Institute of Design 
મલ્લિકા ( જે ભરતનાટ્યમનાં નૃત્યાંગના ( NID) ની સ્થાપના કરવામાં પણ તેમણે 
હોવાની સાથે સાથે ફિલ્મ અભિનેત્રી પણ 
છે. તેમણે કેટલીક ગુજરાતી ફિલ્મોમાં 
નાયિકાનું પાત્ર પણ ભજવ્યું છે). 

ઈ. સ. ૧૯૪પમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ 
પૂરું થતાં વિક્રમ સારાભાઈ કેબ્રિજ 
પરત ફર્યા . અહીં તેમણે પ્રોફેસર ઈ. 
એસ. શારના માર્ગદર્શન હેઠળ પોતાની 
પીએચ. ડી . પૂરી કરી, જેનો વિષય હતો 
- Cosmic Ray Investigations in 
Tropical Latitudes. તેમણે તૈયાર 
કરેલા શોધ -પ્રબંધમાં આણ્વિક વિખંડન 
(Nuclear Fission ) 642 431 alŚ SIH 
કરવામાં આવ્યું હતું તેનો ઉલ્લેખ હતો. 

સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીના આદર્શવાદી 
યુગમાં વિક્રમ સારાભાઈએ ઘણીબધી 
સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી , જેવી કે 
- ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા 
(Physical Research Laboratory ), 
દર્પણ નૃત્ય અકાદમી ( જેમાં તેમનાં 


Incoming 
Cosmic Ray 


૦ 


List 


hvor 


. 


JP 


બ 


lp 


જ 


છે 


KEY 


લ 


Proton 
Neutron 
Plon 


Electron 
Muon 
Photon 


7 


y 


ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ ૦ નવનીત સમર્પણ … 63 


મદદ કરી. આ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી મહાશક્તિઓ ( એટલે કે અમેરિકા અને 
વિક્રમ સારાભાઈનો વિવિધ ક્ષેત્રોમાંનો રશિયા) અંતરિક્ષ પ્રૌદ્યોગિકીનો ઉપયોગ 
રસ દેખાઈ આવે છે તેમ જ આ બધાંય પોતાની સૈન્યશક્તિ અને બીજા દેશો 
કાર્યો કરવા માટેના તેમનાં સુસંગત ઉપરનો કાબૂ વધારવા માટે કરવા માગતી 
અભિગમ, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો હતી ત્યારે સારાભાઈની દૂરદર્શિતા 
ઉપયોગ, ઊંડું આર્થિક આયોજન અને ખૂબ જ અલગ હતી . તેમણે ભારત 
રાષ્ટ્રવાદી હેતુના સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે. માટે એક અનન્ય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમનું 

તેઓ ગોખણપટ્ટી કરાવનાર શિક્ષણ સપનું જોયું જ્યાં ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ 
પ્રત્યે સખત અણગમો ધરાવતા અને તેથી સામૂહિક શિક્ષણ, સંદેશ વ્યવહારનાં 
તેમણે Group For Improvement of સાધનોનો વિકાસ, હવામાનની સચોટ 
Science Education નામના સમૂહની આગાહી તેમ જ ખનિજોની શોધખોળ 
શરૂઆત કરી . પછીથી આ જૂથ Nehru માટે કરવામાં આવે. 
Foundation for Developmentનો તેમણે પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ 
ભાગ બની ગયું. તેમણે અમદાવાદમાં દેશના કરોડો લોકોની જરૂરિયાતો 
દેશના સૌપ્રથમ સામુદાયિક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સંતોષવા માટે કર્યો અને તે જ સાથે 
( Community Science Center) ની એક વ્યવહારદક્ષ વૈજ્ઞાનિક પ્રણાલીની 

સ્થાપના કરી , જેનું ઉદ્દઘાટન ઈ. સ. પણ સંભાળ લીધી. તેમને ભારતના 
૧૯૬૮માં સી . વી . રામનના પ્રખ્યાત લોકોની ક્ષમતા ઉપર વિશ્વાસ હતો કે 
વ્યાખ્યાન આકાશ આસમાની રંગનું ભારતના લોકો પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનની 
કેમ છે ? થી થયું. 

મદદથી હનુમાન કૂદકો લગાવી 
દરેક ક્ષેત્રમાં આટલું બધું ઉત્કૃષ્ટ પોતાનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવશે તેમને 
યોગદાન આપવા માટે તેઓ કેવી પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનની ક્ષમતા ઉપર ખૂબ 
રીતે સમય અને ઊર્જા મેળવતા હતા જ શ્રદ્ધા હતી કે જેના દ્વારા વિકાસશીલ 
તે ખરેખર અદ્દભુત બાબત હતી . દેશોને પશ્ચિમના દેશોની જેમ વિકાસ 
આવાં ઊર્જા અને અભિગમ ધરાવતો માટે લાંબી અને દુષ્કર પ્રક્રિયાઓના 
માણસ કેવી રીતે કોઈના ધ્યાન અવરોધો નહીં નડે. 
બહાર રહી શકે . ઈ. સ. ૧૯૬૨માં સારાભાઈએ શાળાએ ન જઈ 
પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નેહરુએ શકતાં લાખો ભારતીય બાળકો માટે 
lash 24L2LEHLESA ALZdoll bidR & Satellite Instructional Television 
સંશોધન કાર્યક્રમ માટે સંગઠન બનાવવા Experiment નામે સામૂહિક શિક્ષણ 
આમંત્રિત કર્યા . જ્યારે જગતની કાર્યક્રમનો પાયો નાખ્યો. તેમણે કેરળમાં 


64 • નવનીત સમર્પણ • ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ 





, 


, 


, 


ર 


, 


*, 


* , * 


- 


5 
: 
35 





- 


/ 


/ 


ti 


+ 


4 


NSS , 


s 


કે 


SS 


જદ : ૪ 





જાદ 


નક 


જ 


ચુંબકીય વિષુવવૃત્તની ઘણી નજીક Energy Commission) ના અધ્યક્ષ 
આવેલ થુમ્બા ખાતે રોકેટ પ્રક્ષેપણ બન્યા. ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત 
મથકની સ્થાપના કરી . જે પછીથી હોવાને લીધે આણ્વિક હથિયારો જેવા 
વિસ્તાર પામી સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત સંવેદનશીલ મુદ્દે સારાભાઈનો અભિગમ 
Space Science & Technology અત્યંત સૂક્ષ્મ તેમ જ વિચારપૂર્વકના 
Centerમાં રૂપાંતર પામ્યું ( આજે વપરાશનો રહેતો. દેખીતી રીતે જ 
આ કેન્દ્ર Vikram Sarabhai Space સારાભાઈનો આ અભિગમ ભારતમાં 
Research Center નામે ઓળખાય છે). આણ્વિક સત્તા સ્થાપના કરવા માગતા 
તેમણે આંધ્ર પ્રદેશના શ્રી હરિકોટામાં ઉચ્ચ હોદ્દેદારોને પસંદ ન પડ્યો અને 
હજુ એક રોકેટ પ્રક્ષેપણ મથકની તેમને આ મુદ્દે ટીકાઓનો સામનો કરવો 

પડ્યો. સારાભાઈએ પુગવોશ પરિષદો 
Communication Center il 2414HL (Pugwash Conferences )Hi HLOL 
કરી . હોમી ભાભાના વિમાન દુર્ઘટનામાં લીધો અને આણ્વિક સત્તાનો દુરુપયોગ 
થયેલ આકસ્મિક મૃત્યુ પછી સારાભાઈ તેમ જ વિશ્વમાં આવિક ઊર્જાના 
પરમાણુ ઊર્જા આયોગ ( Atomic શાંતિપૂર્ણ ઉપયોગ વિષે ચર્ચાઓ કરી. 

ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ • નવનીત સમર્પણ - 65 


વાવ કસ્તુરી રંગનું UF 


આજે ભારતે ઓછા ખર્ચે સ્વદેશી સમય આપ્યો!તેઓ પોતાનું ધ્યેય સૌથી 
બનાવટના ઉપગ્રહો (Satellites) બનાવી ઓછા સમયમાં મેળવી લેવા માટે હંમેશાં 
દેખાડ્યા છે તેમ જ પોતાનું ચંદ્રની તપાસ કૃતનિશ્ચય રહેતા. તેમની આવી વ્યસ્ત 
કરનાર ઉપગ્રહ ‘ ચંદ્રયાન નું પ્રક્ષેપણ કરી અને સખત જીવનશૈલીને લીધે તેમની 
દેખાડ્યું છે, તેનો બધો જ શ્રેય વિક્રમ તબિયતે અચાનક ઊથલો માર્યો અને 
સારાભાઈએ આ ક્ષેત્રમાં જે પાયાનું કામ ૩૦ ડિસેમ્બર ઈ. સ. ૧૯૭૧માં તેમનું 
કર્યું તેને જાય છે. તેમણે આ કામ માટે હૃદયરોગના હુમલાને લીધે અવસાન થયું. 
જુસ્સેદાર ટુકડી પસંદ કરી અને ખૂબ એક પ્રસિદ્ધ અને ધનવાન કુટુંબમાં 
જ કાળજીપૂર્વક આ ટુકડીના સભ્યોની જન્મ લેનાર વિક્રમ સારાભાઈ જો 
માવજત કરી તેમને તૈયાર કર્યા . આ ઇચ્છા તો વૈભવી અને આરામપ્રદ જીવન 
ટૂકડીમાં અગ્રણી વૈજ્ઞાનિકો જેવા કે જીવી શક્યા હોત, પણ તેમણે પોતાના 
એ . પી . જે. અબ્દુલ કલામ, ઈ. વી . દેશની સેવા કરતાં કરતાં અકાળે જ 
ચિટણીસ, વસંત ગોવારિકર, પ્રમોદ કાળે, આ દુનિયામાંથી વિદાય લીધી. 
યુ. આર. રાવ, કસ્તુરી રંગન 

અંતરિક્ષ મહાસત્તા 
તેમ જ બીજા સંશોધકોનો 

તરીકે ભારતને આગલી 
પણ સમાવેશ થતો હતો . 

હરોળમાં સ્થાન અપાવવા 
પોતે ઓછું જીવ્યા છતાં 

માટે દેશ હંમેશાં તેમનો 
વિક્રમ સારાભાઈ દેશ સદા 

ઋણી રહેશે. ઈ. સ. 
માટે આભારી રહે તેવા કાર્યો કરી શક્યા. ૧૯૭૪માં ચંદ્ર ઉપર મળી આવેલા 
પોતાનાં આ કાર્યોને લીધે તેમને ઈ. સ. એક પોલાણ/ ખાડા ( Crater) ને વિક્રમ 
૧૯૬૨માં ભૌતિકશાસ્ત્ર માટે શાંતિ સ્વરૂપ સારાભાઈનું નામ આપવામાં આવ્યું. 
ભટનાગર મેમોરિયલ પારિતોષિક, અને આ નામકરણ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં 
ઈ. સ. ૧૯૬૬માં પદ્મભૂષણ એનાયત થયાં. સ્થિત International Astronomical 
તેમ જ મરણોપરાંત ઈ. સ. ૧૯૭૨માં Unionએ કર્યું. યુનિયને ચંદ્ર ઉપર 
તેઓ પદ્મવિભૂષણથી સન્માનિત થયા. ‘ Sea of Serenity ( શાંતિ સાગર) 

વિક્રમ સારાભાઈ પોતાના કામની તરીકે ઓળખાતા ક્ષેત્રમાં સ્થિત એક 
પાછળ એક ધૂની જેવી લગન દેખાડતા. પોલાણ ( Crater) જે “બેસલ નામે 
એક વાર તો તેમણે એ. પી . જે. અબ્દુલ ઓળખાતું તેને બદલીને ‘ sarabhai 
કલામને રાત્રે ૩. ૩૦ વાગે મળવા માટે Crater ” કર્યું. 


તરીકે 


તા 


. 


ભૂલ સુધાર: નવનીત સમર્પણ નવેમ્બર ૨૦૧૭ના અંકમાં શ્રીનિવાસ રામાનુજમ 
લેખમાં પૃ. ૬૦ પર સરતચૂકથી ઈ. સ. ૧૯૩૨ છપાયું છે તે સુધારીને ૧૯૬૨ વાંચવું. 
66 • નવનીત સમર્પણ • ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ 


આ અંકના લેખકો 


સુભાષ ભટ્ટઃ સરાય સી 1105/ 6, રામનગર, કાળવીબીડ, ભાવનગર- 364 002. 
હેમન્ત દવેઃ રામગિરિ , પિજ માર્ગ, નડિયાદ- 387002. email : nasatya @ gmail.com 
લલિત ત્રિવેદીઃશિવકૃપા, 1 વૈશાલી નગર, રૈયા રોડ, રાજકોટ-360007. મો . 9879750450 
ઉદયન ઠક્કરઃ લક્ષ્મી નિવાસ, ત્રીજે માળ, 22 , કાશીબાઈ નવરંગે રોડ, ગામદેવી , મુંબઈ-400 007. 
રવીન્દ્ર પારેખઃ 1, યુનિયનધારા , મોદી બંગલો , અઠવાલાઈન , સુરત- 395 009. 
દિલીપ જોશીઃ 2, સૌ . યુનિ . કર્મચારી સોસાયટી, દિનકર ફોરેન્સિક લેબોરેટરી પાછળ, યુનિવર્સિટી 
રોડ, રાજકોટ-360005. મો. 9428200202 
છાયા ત્રિવેદીઃ એ-12, અક્ષરધામ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રેમચંદ નગર પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ- 380 054. મો . 98791 76277 
અનિલ ચાવડા સી -303, અર્જુન વિલા, સંસ્કાર હીલની પાછળ, આનંદ પારટુ પ્લોટની બાજુમાં, ન્યુ 
રાણીપ, અમદાવાદ- 382 480. 
જગદીશચંદ્ર ત્રિવેદીઃ રાધેક્રિખ, 6, બોમ્બે હાઉસિંગ યુનિ. રોડ, રાજકોટ-360 005. 
પ્રણવ પંડ્યાઃ ઈ-૬૦, " અનુગ્રહ ", ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સોસાયટી, અમરેલી - ૩૬પ ૬૦૧. 
મો . ૯૪૨૬૯ ૭૧૬૭૮ 
ડો . સેજલ સંઘવીઃ 4- એ, મકરંદ સુરેશ્વરી વીલા, લિન્ક રોડ, બોરીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-400 091. 
પન્ના ત્રિવેદીઃ આસિ. પ્રોફેસર , ગુજ. વિભાગ, વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ. ઉધના, મગદલ્લા 
રોડ, સુરત-395 007 
કલ્યાણી ઉત્પલ ભાયાણીઃ 503, આશાનિકેતન, બાપ્ટિસ્ટ રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ-400 056. 
નગીનદાસ સંઘવીઃ બી./306, સોડહમ રેસિડન્સી,વાસ્તા દેવડી રોડ, લાલ દરવાજા, સુરત- 395 001 . 
મો . 9833325837 
ચંદ્ર ખત્રીઃ ઉમંગ પબ્લિકેશન, પુણ્ય એપાર્ટમેન્ટ, શોપ નં. 3, વિલ્સન સ્ટ્રીટ, વી . પી . રોડ, મુંબઈ-4. 
કંદર્પ ૨. દેસાઈ: પારિજાત, ૬, અરુણોદય પાર્ક, સેંટ ઝેવિયર્સ કૉલેજ કોર્નર, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - 380009 મો . નં. 9427021048 
હેમંત સોલંકીઃ જીએસઈએ — સી મુંબઈ પ્રાઈવેટ લિ , મેકેનિકલ સ્ટેટિક ડિપાર્ટ, બીજો માળ, ડી -વિંગ, 
જોલી બોર્ડ ટાવર આય-થિંકટેક્નો. કેમ્પસ, કાંજુ૨ માર્ગ ( ઈસ્ટ), મુંબઈ-400 042 
રમણ સોની : 18, હેમદીપ સોસાયટી, દિવાળીપુરા, જૂનો પાદરા માર્ગ, વડોદરા- 390 007, ફોન 
9228215275. 
નવનીત જાનીઃ જાલીલા રોડ, તા . રાણપુર, જિ . બાટોદ-382 255, મો . 9978726531 
પ્રવીણસિંહ ચાવડા: 212, વૃંદાવન-2, ડી - માર્ટની સામે, સેટેલાઈટ રિંગ રોડ, અમદાવાદ-380 015. 
મો . 9979230039 
કિશોરસિંહ સોલંકીઃ ઋતુ 43, તીર્થનગર, વિ . 1, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ -380 061. 
મો . 98250 98888 
Buba giall: joshi.r.anil @ gmail. com 
વિનોદ પટેલઃ 604- બી , જય ચિત્રકૂટ, કુલુપવાડી, બોરીવલી ( ઈ), મુંબઈ-66, મો . 9869437259 
શરીફા વીજળીવાળા બી / 402 , વૈકુંઠ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, કોઝ વે રોડ, તાડવાડી, રાંદેલ, સુરત-395009. 
કલ્પના શાહઃ ગોકુલ પેરેડાઈઝ, ઈ/ 704, ઠાકુર કોપ્લેક્સ, કાંદિવલી (ઈસ્ટ), મુંબઈ-400 101 


136 નવનીત સમર્પણ • ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ 


